Kí ẹ sì máa ṣe onínúure fún ara yín, 
kí ẹ sì máa fi ìyẹnú dárí ji ara yín, 
àní gẹgẹ bí Ọlẹrun ti dáríjì yín nítorí Kírísítì. 
EFESU 4:32 


i. 


Bi awọn enia mi, ti a fi orukọ mi pẹ̀, ba rẹ̀ ara wọn silẹ, ti nwọn ba 
gbadura, ti nwọn ba si wá oju mi, ti nwọn si yipada kuro ninu ẹ̀na 
buburu wọn; nigbana li emi o gbọ lati ọrun wá, emi o si dari ẹ̀ṣẹ 
wọn jì wọn, emi o si wò ilẹ wọn sàn. 2 Kírúníkà 7:14 


Ibukún ni fun ẹniti a dari irekọja rẹ̀ jì, ti a bò ẹ̀ṣẹ rẹ̀ mọlẹ. 
SÁÀMÙ 32:1 


Ṣugbọn on, o kún fun ánu, o dari aiṣedede wọn jì wọn, kò si pa 
wọn run: nitòtọ li igba pupòọ li o yi ibinu rẹ̀ pada, ti kò si ru gbogbo 
irunu rẹ̀ soke. Sáàmù 78:38 


Iwọ ti dari aiṣedede awọn enia rẹ jì, iwọ ti bò gbogbo ẹ̀ṣẹ wọn 
mọlẹ. Sela. Sáàmù 85:2 


Nitori iwọ, Oluwa, ẹni rere, o si mura lati dariji; ati li anu pipọ 
fun gbogbo awọn ti npẹ̀ ọ. Sáàmù 86:5 


Oluwa, bi iwọ ba kiyesi aiṣedede, Oluwa, tani yio duro? Ṣugbọn 
idariji mbẹ lọdọ rẹ, ki a le bẹru rẹ. Sáôàmù 130:3-4 


Nítorí bí ẹ̀yin bá dárí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ẹ̀nìyàn jì wQn, Baba yín tí f bẹ ní 
ẹ̀run yéúò dáríjì yín pẹ̀lú: Ṣùgbọn bí ẹ̀yin kò bá dárí ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀nìyàn 
jì wQn, Bàbá yín kì yéò sì dárí ẹ̀ṣẹ̀ yín jì yín. MÁTÍÙ 6:14-15 


Ẹ máṣe dajọ, a kì yio si da nyin lẹjọ: ẹ máṣe da nyin lẹbi, a kì yio 
si da nyin lẹbi: dariji, a o si dari nyin jì nyin: LUKU 6:37 


Jesu si dahùn o wi fun u pe, Simoni, Emi ni ohun kan lati sọ fun ọ. 
O si wipe, Olukọni, wi siwaju. Onigbese kan wà ti o ni onigbese 
meji: ọkan jẹ ẹdẹgbẹta owo idẹ, ekeji si jẹ àadọta. Nígbà tí wọn kò 
sì ní nìkan láti san, ô dáríjì àwọn méjẹ̀òjì. Nítorí náà, sọ fún mi, 
ẹ̀wo nínú wọn ni yéò fẹ̀ràn rẹ̀ jù lọ? Simoni dahùn o si wipe, 

Mo ṣebi ẹniti o dariji pupọ julọ. O si wi fun u pe, Otitọ ni iwọ ṣe 
idajọ. O si yipada si obinrin na, o si wi fun Simoni pe, Iwọ ri 
obinrin yi bi? Mo wọ ilé rẹ lọ, ìwọ kò sì fún mi ní omi fún ẹsẹ̀ mi: 
ṣùgbọn éô ti fi omijé wẹ ẹsẹ̀ mi, ô sì fi irun orí rẹ̀ nù ún nù. Iwọ kò 
fi ẹnu kò mi li ẹnu: ṣugbọn obinrin yi lati igba ti mo ti wọ ile kò 
dẹkun lati fi ẹnu kò mi li ẹsẹ. Ori mi ni iwọ kò fi oréro kùn: ṣugbọn 
obinrin yi ti fi oréro kùn mi li ẹsẹ. Nitorina mo wi fun ọ, a dari ẹ̀ṣẹ 
rẹ̀ ti o pẹ̀ jì; nitoriti o féràn pupọ: ṣugbọn ẹniti a dariji diẹ fun, 


on na li o fẹ diẹ. O si wi fun u pe, A dari ẹ̀ṣẹ rẹ jì ọ. Lúùkù 7:40-48 


Kiyesara nyin: Bi arakunrin rẹ ba ṣẹ̀ si ọ, ba a wi; bí ô bá sì ronú 
pìwà dà, dáríjì í. Bi o ba si ṣẹ̀ si ọ nigba meje li ọjọ kan, ti o si tun 
pada tẹ̀ ọ wá nigba meje li ọjọ kan, wipe, Emi ronupiwada; 

kí o dárí jì í. Lúùkù 17:3-4 


Ninu ẹniti awa ti ni idande nipa ẹjẹ rẹ̀, idariji ẹ̀ṣẹ, gẹgẹ bi ọrọ 
ore-ọfẹ rẹ̀; EFESU 1:7 


Ẹ máa fara da ara yín lẹ̀nì kìíní-kejì, kí ẹ sì máa dárí ji ara yín, 
bí ẹnikẹni bá ní ẹjẹ lòdì sí ẹnikéni; KOLOSE 3:13 

òôtẹ àti olédodo ni òun láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa 
úrò nínú àìṣòdodo gbogbo. 1 Jòhánù 1:9 


FA Y; NWI 


nigbati iwọ ba ngbadura. Énìyàn fì kéúrìíra ẹlòmíràn, ṣé éô sì fi wá 
ìdáríjì lẹdò Olúwa? Kò ṣàánú ẹ̀nìyàn tí ô dàbí òun fúnra rẹ̀: ṣé ô sì 
n tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ara rẹ̀ bí? Oníwàásù 28:2-4 


...Iwọ, Oluwa, gẹgẹ bi oore nla rẹ ti ṣe ileri ironupiwada ati idariji 
fun awọn ti o ṣẹ ọ: ati ninu anu rẹ ailopin li o ti yàn ironupiwada 
fun awọn ẹlẹṣẹ, ki nwọn ki o le ni igbala... ADURA MANASSE 1: 1 


Ẹ fẹràn ara yín láti inú ọkàn wá; bi ẹnikan ba si ṣẹ̀ ọ, sọrọ li alafia 
fun u, má si ṣe pa ẹ̀tan mẹ ninu ọkàn rẹ; bí ô bá sì ronú pìwà dà 
tí é sì jéẹwẹ, dáríjì í. Bí ô bá sì jé aláìtìjú, tí é sì tẹpẹlẹ mẹ ìwà àìtẹ 
rẹ̀, bẹẹ̀ náà ni kí o dáríjì í láti inú ọkàn-àyà rẹ̀, kí o sì fi ìgbẹ̀san 
náà sílẹ̀ fún Ọlẹrun. MÁJỌ GÁDÌ 2:3, 8 


